Lleisiau Cymru ar... 
80 mlynedd o gyngor 


Rydym yn rhoi'r wybodaeth a'r hyder 
sydd eu hangen ar bobl i ddod o hyd 
i'w ffordd ymlaen - pwy bynnag ydyn 


nhw, a beth bynnag yw eu problem. Á 


q T 


cyngor ar | citizens 
advice 


1939 
Rhoi cyngor mewn 200 o 


leoliadau ar ôl dechrau'r Ail 
Ryfel Byd. 


Hanes Jean: 


Roedd Jean Sherriff yn 16 oed pan alwyd cyfarfod 
cyhoeddus i sefydlu Canolfan Cyngor ar Bopeth yn y 
Rhyl. Ers dechrau'r rhyfel, roedd dros 50 o Ganolfannau 
Cyngor ar Bopeth wedi'u sefydlu yn ne Cymru. Roedd yn 
amlwg bod galw yng ngogledd Cymru hefyd. 


Agorodd Canolfan Cyngor ar Bopeth y Rhyl ei drysau ar 
23 Mawrth 1940, mewn siop ar Stryd y Dŵr. Roedd y 
'White Elephant Shop' (fel y'i gelwid) yn gweithredu yn ôl 
yr arfer, ond gallai unrhyw un alw heibio am baned o de 
a sgwrs. 


Gellid rhoi rhoddion a byddai eitemau bach yn cael eu 
gwerthu ym mlaen y siop i wneud arian. Roedd ystafell 
yng nghefn y siop lle roedd modd cynnal trafodaethau 
preifat â chleientiaid. 


Gosodwyd hysbyseb yn ffenestr y siop: “Citizen Advice 
Bureau - bring us your problems.” 


1948/9 - 1954 


Cyngor ar Bopeth yn dylanwadu ar y 


polisi dogni ar ôl y rhyfel, gan roi 
cyngor ar ddogni dillad a chelfi tan 
48/49 a dogni bwyd tan 1954. 


Pan ddaeth y rhyfel i ben, caeodd y Ganolfan Cyngor ar 
Bopeth leol yn y Rhyl ac aeth Jean yn ôl i weithio i'r 
cyngor lleol. 


Ym 1969, sef 23 blynedd yn ddiweddarach, ailagorodd 
Canolfan Cyngor ar Bopeth y Rhyl ei drysau (mewn 
eglwys y tro hwn), a dychwelodd Jean i'r Ganolfan. 


Arhosodd Jean yng Nghanolfan Cyngor ar Bopeth y 
Rhyl am y 41 mlynedd nesaf. Yn y blynyddoedd 
diweddarach, symudodd Jean i ffwrdd oddi wrth y 
cynghori a bu'n canolbwyntio ar hyfforddi a 
chynorthwyo cynghorwyr a oedd newydd eu penodi. 
Fe wnaeth Jean ymddeol yn 2010, yn 86 oed, ar ôl rhoi 
47 mlynedd aruthrol i Cyngor ar Bopeth. 

r eyn A. 


j i 
È 


mA.r. 7 


O'r chwith i'r dde: Jean yn ystod y rhyfel, a Jean wrth ei desg yn y 2000au 


1965 


Cyfanswm nifer yr ymholiadau 
yn cyrraedd 1.25 miliwn erbyn 
1965. 


1941 

Y gwasanaeth teithiol 
cyntaf. Roedd fan geffylau 
wedi'i haddasu, yn teithio 
i ardaloedd a effeithiwyd 
gan y bomio. 


1960 


Erbyn 1960, mae nifer yr 
ymholiadau gan ddefnyddwyr 
yn cynyddu'n gyflym ac mae'n 
parhau i gynyddu drwy gydol y 
ddau ddegawd nesaf. 


Ein Heffaith 


«1, Mae 8o bob 10 person a ddefnyddiodd y gwasanaeth 
c^ yn teimlo eu bod yn llai isel neu'n llai pryderus, 
neu eu bod o dan lai o straen. 


Mae iechyd corfforol bron 60% o'r bobl wedi gwella. 


Mae'r llywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus wedi 
arbed £27 miliwn. 


A Mae llywodraeth leol wedi arbed £4 miliwn drwy leihau 


digartrefedd. 


Mae bron £2 yn cael eu harbed am bob £1 
a fuddsoddir yn ein gwasanaeth. 


Caiff yr ystadegau hynny eu hesbonio 


1976 

O 1976 ymlaen, mae 
ymholiadau am gyflogaeth a 
budd-daliadau ar gynnydd. 


Gwirfoddoli: Hanes Rebecca 


Tua 3 blynedd yn ôl, cafodd Rebecca 
Crozier o Bagillt ei derbyn i'r ysbyty o dan 
y Ddeddf lechyd Meddwl a daeth allan i 
ganfod bod ei thŷ wedi'i gondemnio, ac 
felly roedd yn ddigartref. 


Daeth i Ganolfan Cyngor ar Bopeth Sir y 
Fflint i gael cymorth a chefnogaeth o ran 
adfer ei hawliadau am fudd-daliadau. 


“Fe wnaeth Cyngor ar Bopeth fy helpu i 
adfer fy hawliadau am fudd-daliadau, fe 
wnaeth Cyngor ar Bopeth fy helpu i 
ddelio â dod o hyd i rywle i fyw ac fe 
wnaeth Cyngor ar Bopeth fy nghyfeirio at 
y man lle'r oedd angen imi fod pan na 
allwn wneud penderfyniad drosof fy 
hun.” 


1984/85 


Bellach, mae Rebecca yn cael cymorth 
iechyd meddwl, mae ganddi le i fyw ac 
mae ei mab gartref gyda hi unwaith 
eto. 


Penderfynodd ddefnyddio ei 
phrofiadau i helpu pobl eraill drwy 
ddod yn gynghorydd dan hyfforddiant 
yng Nghanolfan Cyngor ar Bopeth Sir y 
Fflint. 


“Heb Gyngor ar Bopeth, ni fyddai 
hyn wedi digwydd o gwbl,” meddai. 
“Doeddwn i ddim yn gallu llenwi'r 
ffurflenni. Ond gyda chymorth ac 
empathi gan Gyngor ar Bopeth 
roedd yn hawdd. Mae gwybod bod 
rhywun yn eich cefnogi pan rydych 
ar eich isaf yn aruthrol.” 


2001 


Mae streic y glowyr yn 84/85 yn Lansio prosiect Gwell Cyngor 


arwain at nifer mawr o 


Gwell lechyd, drwy roi 


ymholiadau am fudd-daliadau, hawliau lles a chyffredinol 


tanwydd, tai a dyledion 
defnyddwyr. 


mewn lleoliadau gofal 
sylfaenol ledled Cymru. 


1984 

Erbyn 1984, ymholiadau am 
nawdd cymdeithasol sydd fwyaf 
cyffredin am y tro cyntaf, sy'n 
adlewyrchu nifer cynyddol y 
bobl sy'n dibynnu arno. 


1990/95 
Yn ystod hanner cyntaf y 1990au 


cafwyd nifer mawr o ymholiadau am 


ôl-ddyledion Treth y Pen a nifer 
— m cynyddol o ymholiadau gan geiswyr 


ud lloches a ffoaduriaid. 


I bawb, For 


Dyfodol Cyngor ELW CC 


Ein haddewid i'r bobl rydyn ni'n eu helpu. Erbyn 2022: 


Byddwn yn eich 
helpu i ddod o hyd 
i'r ffordd ymlaen, 
beth bynnag yw 
eich problem. 


Ni fyddwch yn ei 
chael hi'n anodd gwasanaeth yn 
cael cymorth teimlo'n 


gennym. gydgysylltiedig. 


Cewch lefel y 
cymorth sydd ei 
hangen arnoch. 


Rydych chi'n 
gwybod y byddwn 
yn siarad drosoch. 


2003 2013 2015 
^a Roedd llawer o ymholiadau am Ar y cyd â Shelter, lluniwyd yr Cymorth annibynnol am ddim i 
ddiwygio lles drwy gydol y adroddiad Gwireddu Hawliau: Atal dystion mewn llysoedd troseddol 
degawd, a chafwyd nifer mawr o tenantiaid rhag cael eu troi allan am yng Nghymru a Lloegr drwy'r 
ymholiadau am gredydau treth. resymau dialgar yng Nghymru, Gwasanaeth Tystion a lansiwyd 
a arweiniodd at gyflwyno deddfau i gwasanaeth wyneb yn wyneb ar 
ddiogelu tenantiaid yng Nghymru. gyfer Pension Wise. 
2009 ee 2015 2018 
Lansiwyd prosiect Teuluoedd A Np Serag Cyhoeddwyd yr adroddiad Cyflwynwyd cwyn sylweddol am ‘gosb 
â Phlant Anabl yng Nghymru, Hefyd ar gael yn Gymraeg, a am deyrngarwch' i'r Awdurdod 
sef gwasanaeth i sicrhau bod arweiniodd at newidiadau o Cystadleuaeth a Marchnadoedd, 
teuluoedd yn cael y O ran safonau gwasanaeth ynghyd â thystiolaeth sy'n dangos bod 
budd-daliadau y mae cwsmeriaid i gwmnïau a cwsmeriaid fyddlon yn talu gormod 
ganddyn nhw'r hawl i'w cael. reoleiddir yng Nghymru. am wasanaethau fel band eang. 


